
SIL Winnipeg, Man. Nr. 7. 


MYNDUN JARÐARINNAR. 

Yísindamenn eru nú búnir að rannsaka svo mikið um Uppruna 
jardar, um hið fyrsta ústand hennar, að menn geta gei’t súr nokkurn 
vegin hugmynd um, hvernig það lmfl gengið til. Það er vitaslculd, 
að hugmyudir þessar hljóta að vera meira 0 g minna óljósar, en alla 
dagaeru þær þó eins áreiðanlegar, eins og sköpunarsaga Móesesar. 
Ein liugmyndin er á þessa leið : 

í ívrstu er hvorki hhnin né jörð, ekki vötn eða sjór og ekkert 
land, ekki tré eða grös, ekki blóm eða dýr nokkursstaðar. I geymn- 
um, þar sem sólin nú rennur með öllum jarðstjörnuni sínum, er ekk- 
ert nema þoka, afarþunn. . Engin jörð, ekkert tungl, engin pláneta, 
en alt er ein afarþunn þoka ; efnin liggja 1 dái, sundruð, ósaman- 
dregin, rétt eins og loftið sem vér öndum að oss. Enginn Ijósgeisli 
lýsir heiminum, ekkert hljóð neyrist, alt er myrkur, þögn og dauði. 

En einhvernveginn, enginn veit hvernig, kemur hreyfing á 
þetta; agnirnar fara að hreifast, við hreifinguna reka þær sig hver á 
aðra. Þær fara að draga sig hver að annari, það myndast hiti, hit- 
inn eykur iireifinguna og samdrátturinn vex, þokuhringurinn verð- 
ur þéttari og þéttari, hann brotnar upp, snýst saman, minkar að um- 
máli, brotnar upp aftur og aftur, þéttist nreira og meira, snýst harð- 
ara og harðara. Hitinn margfaldast, alt loftið er á fljúgandi hreif- 
ingu, smáhnettir þessir reka sig hver á annan, einn svelgir upp ann- 
an, þeir hitna svo af fluginu og snúningnum, að þeir verða glóandi, 
það verður alt að einu eldhafi, sól jörð og tungl. 





Millíónir ára er sóliu að myndast; þar er kjarninn, þungamiðj- 
an, hún gleypir alt, sem næst henni er, en utan um hana sveiflast 
einn hringurinn utan yfir öðrum, allir glóandi, sjóðandi, og- senda 
stöðug-t frá sér hitann út í geyminn. Hringar Jpessir brotna í sundur 
aftur og aftur; þyngstu hlutar ^eirra veltast saman í kúlu, kúlan 
stækkar einlægt, dregur í sig fleiri og fleiri smáparta úr liringnum, 
þangað til hún er búin að safna þeirn öllum eða flestöllum saman. 
Kúlan er að yerða að jörð. Enn eru engin dýr, engar plöntur, eng- 
inn sjór, ekkert land. Hún er enn glóandi eldhver, með ákaflega 
mikinn gufumökk utan um sig, það eru reifar hennar. Höfin og 
vötnin og árnar eru í gufulíki utan um jörðina. Iiinir léttari málm- 
ar fljóta þá sem sjór á jörðunni, spýtast með feikna afli og ógurleg- 
um brestuni og braki lafigt upp í þokumökkinn. En einlægt kólnar 
meira og meira, því að einlægt sendir jörðin frá sér ákaflegan hita- 
straum út í helkaldan geyminn. Lífið & jörðunni er ekkert, þvi 
ekkert hefði getað lifað í þessum ofsa hita. En frumefnin, sem 
mynda lífið, liggja þó í jörðunni, fljóta um í liinu vellandi eldhafl, 
spýtast í eldstólpum út um gufuhvolfið, synda um það aðskilin, líf- 
laus, og bíða eftir kaldari tímum og skini sólar á jörðu. Sðlin, þetta 
mikla eldbákn, skín einlægt, en gufan er svo mikil í loftinu, að geisl- 
ar hennar komast ekki inn að hvéli jarðar. Tíminn líður, aldirnar 
eru sem dagar og nótt, þeirra gætir ekki meira. Millíónir ára er 
hitinn að minka, en einlægt heldur jörðin áfram ferð sinni kring um 
stærra eldbáknið, sólina. 

Loks fer að kólna svo, að efnin, sem þola mestan hitann, fara að 
storkna. Yst á hveli jarðar er kaldast, þar fara að dragast saman 
flekar, hálfvellandi eins og hálfstorkinn málmur. Þeir sökkva aftur 
og aftur, leita inn að þungamiðju jarðar, eldflócið vellur yflr þá, en 
þeir myndast aftur og aftur, verða fleiri og fleiri, stærri og stærri, 
uns það verður sem skurm á eggi, eða ís á polli nýfrosnum. Skurm- 
ið springur með voðalegum hvellum, en eldur gýs upp um sprung- 
urnar. Jakarnir rísa á rönd, mynda hrannir á hraunflóanum, cn 
það varir að eins stutta stund, eldurinn bræðir þá að neðan eins og 
vatnið ísinn, og þótt þeir liafi gnæft við himinn um stund, þá síga 
þeir þó niðúr aftur lengi framan af. 

Það eru krystallarnir sem eru að myndast; þar fara frumefnin 
að dragast saman en hitinn bræðir þá upp aftur og aftur. En þeir 
herða sig, þeir taká til á ný, mynda stöngla, með greinum og blöð- 
um sem tré væru, þeir færast í aukana og vefa dúkutan um jörðina. 
Einlægt minkar hitinn, jörðin sendir í sífellu feiknamikið hitamagn 


út í geyminn, krystalladúkurinn, jarðskorpan, verður einlægt þykkri 
og þykkri, og einlægt verður jörðin ummálsminni. En við það að 
hún minkar um sig, skorpnar hún saman. Hún hleypir dúk þessum 
fskorpunni) í hrukkur, þær verða einlægt stórfeldari og stórfeldari, 
þær aflagast minna og minna, það eru fjöllin á jörðunni, þau eru 
hraungarðar sem komið hafa af því, að jarðskorpan heflr rifnað, og 
jakarnir risið á rönd. Þessir jakar rísa upp þvert og endilangt með 
stórum gjám á milli. Gjárnar eru í fyrstu tómar, en seinna, löngu 
seinna, þegar vatnið og frostið og vindarnir fara að verka á jakana, 
þá mylst úr þeim og hrynur ofan í lægðirnar, og verða af því dalir 
klæddir jarðvegi. 

Nú verðum vér að líta nokkuð aftur í tímann. Iiingu áður en 
jörðin var farin að skorpna og hrukkast saman á yfliborðinu og 
mynda dali og klettahryggi, eru ákaflega mikil umhrot og breyting ■ 
ar í gufuhvolflnu. Að utan úr geymnum var kuldinn, en að neðan 
frá jörðunni hitinn. Ystu lögin í gufuhvolflnu kólna, þar fara darnp- 
arnir að draga sig saman, þéttast og falla niður sern regn, mynda 
þung og voðaleg ský, koldimm og svört eins og nóttin; en við mis- 
mun liita og kuld'a, lcoma byljirnir, voðalegir fellibyljir, sem hrista 
hin nýmynduðu fjöll og kletta. Vatnsskúrirnir verða þéttari og 
þéttari eftir því sem kólnar, vatnið steypist niður á jörðina sem ella 
af hamri ofan. Stormarnir lemja það um klettana, ofan í gjárnar og 
rifurnar, og þar steypist það niður ofan í Iiið vcllandi haf undir 
skorpunni, því að undir skorpunni er alt sjóðheitt. Þar soðnar vatn- 
ið á svipstundu, verður að lofti og sprengir upp jarðskorpuna með 
ógnalátum ; heyrast þar dynkir og hvellir í sifellu, en skorpan kipp- 
ist til, nötrar og skelfur sem á þræði Jeiki. Eitt gosið kemur á eftir 
öðru og breytir útliti jarðar hvað eftir annað ; klettaflákarnir leggj- 
ast liver ofan yflr annan og þannig gengur það í millíónir sólára. 
Fjöllin lyftast hærra og hærra, klofna rifna sundur, það koma í þau 
skörð, dalirnir verða dýpri og dýpri, það berst í þá meira og meira 
ofan úr klettunum. Stormarnir verða harðariog harðari, eldingarn- 
ar leiftra um loftið þvert og endilangt, og- lýsa upp myrkrið, sem 
verið heflr á jörðu frá þvf að skorpan kólnaði, en geislar sólarinnar 
gátu ekki klo'fið gufumökkinn. Það var eins og guðirnir væru reið- 
ir, og vörpuðu eldfleygum hver að öðrum. En einlægt kólnar skorp- 
an. einlægt rignir elfum vatns niður á jörðina, það fer að safnast 
fyrir í lægðum hennar og liggur þa’r um stund uns það gufar upp. 
Dalirnirnir fyllast meir og meir af leirburði úr klettahliðunum. 
Vötnin fara að safnast saman í stórhöf, jarðskjálftarnir verða færri 



— 100 


og færri, en enginn getur búið til tínlatöflu yflr aldur hafanna, vatn- 
anna, fljótanna. Jarðfræðingarnir segja oss, að það séu millíónir ára. 

Þá fyrst, þegar vötnin fara að safnast saman á jörðunni og nema 
þar staðar, getur hið fyrsta líf farið að myndast, sveppar einhverjir, 
þang eður þarategundir, beinlaus lindýr í sjó, því enn er langur tími 
eftir til þess, að dýr geti lifað á landi. Loftið er fram á steinkola- 
tímann fult af kolsýru, svo að þar getur ekkert kykvendi lifað. En 
sólargeislarnir þrengja sér lengra og lengra, dýpra og dýpra inn í 
guf'umökkinn umhverfis jörðina, þeir skjótast við og við ofan að yf- 
irborði hennar og kyssa hana lífgandi, hreinsandi ástarkossum. 
Myrkrin hverfa meir og meir, loftið hreinsast og lífið fer að marg- 
faldast á jörðunni. 


UNITARISMUS. 

Stutt ágrip af hinni unitarisku sögu. 

Niðurlag. 

Hvað kenningar unitara snertir, þá leiðir það af allri stefnu 
þeirra, er þeir gefa hverjum manni frjálsræði til þess, að neyta skyn- 
seminnar, að hugsa og álykta af skynsamlegum rökum, að rannsaka 
og prófa allar kenningar, — að í rauninni hafa þeir ekki slegið nein- 
um trúarsetningum föstum, eins og önnur kyrkjufélög. “American 
Unitarian Ássociation” hefir lýst yflr því, að augnamið sitt sé það, 
að útbreiða þekkingu og efla sanna og hreina kristni. En hvað sé 
hin sanna og hreina kristni, hefir ekki verið útskýrt. “National 
Conference” kveðst fylgja fagnaðarboðskap Krists, og býður öllum í 
félag sitt, sem vilji verða Krists eftirbreytendur. “Western Uni- 
tarian Conference” kveðst bjóða alla velkomna í félag sitt, sem vilji 
hjálpa til þess, að efla og grundvalla sannleika, kærleika og réttlæti 
á jörðunni, án þess að heimta neina sérstaka trúarjátningu. 

En af því sem áður er sagt sést það, að enginn söfnuður er 
bundinn við yíirlýsingar þessar, því að hver söfnuður getur fram- 
sett sína trúarskoðun. 

Hvað hinar sérstöku trúskoðanir unitara snertir, þá hefir þeim 
verið lýst fyr í þessari grein, og skal hér því að eins drepið á aðal- 
stefnu þeirra. 

Unitarismus er þá einkum leitun eftir guði, — leitun eftir guði 
í hinu náttúrlega fyrirkomulagi heimsins, í mótsetningu við “rétt- 



— 101 — 


trúnaðinn,” sem skoðar guð fráskilinn lieimínum, sem persónu, er 
lifað hafi á jörðu og ríki í himninum eins og konungur yfir ríki sínu. 
Unitarismus byggir á lögmáli náttúrunnar, en “rétttrúnaðurinn” á 
kraftaverkum. 

Hvað manninn sjálfan snertir, þá byggir ‘rétttrúnaðurirm’ á því, 
að maðurinn sé spiltur frá fæðingu, (sbr.: “I syncl em eg fæddurog 
í synd gat mín móðir mig”). Unitarar þar á móti trúa á göfgi 
mannssálarinnar. Hjá þeim er ekkert syndafall, ekkert syndaflóð. 
Maðurinn er ófullkominn, en er einlægt að verða fullkomnari og 
fullkomnari. Unitarar treysta á bæfileika mannsins til að betrast; 
en “rétttrúnaðurinn” segir, að hann geti ekki nema ilt eitt af sjálfum 
sér. Unítarar trúa ekki á kraftaverk ; gangur heimsins eftir vissum 
óbrigðulum lögum er það eina kraftaverk sem Jieir trúa á. Guð op- 
inberar sig fyrir öllum mönnum í sálum þeii-ra og hugskoti, og hefir 
gefið hverjum manni hæfileika til þess, að leita sín. Guð opinberar 
sig í náttúrinni, í sögu mannkynsins, í stjórn og viðhaldi heimsins, 
en ekki fremur í einni bók en annari, því að allar biblíur eru manna- 
verk, og meira og minna ábótavant. 

Hin æðsta skylda unitara er sú, að reyna að lifa sem best, að 
gagna sem flestum, að lyfta sem ítestum upp á æðra andlegt stig, að 
firra menn hleypidómum og bjátrú. Til Jiess að þetta verði sem 
léttast, jrarfa rnenn að leitast við að afla sér svo hárra og veglegra 
og göfugra hugmynda, sem framast er unt, en hrinda hinum lágu 
og ógöfugu liugmyndum, sem vér liöfum fengið í arf frá forfeðrum 
vorum, einkum hinum lágu og Ijótu hugmyndum um grimman, ö- 
fullkominn guð, um réttlæti þveröfugt við hið æðsta réttlæti manna. 

Maðurinn verður að ondurleysa sig sjálfur með góðum verkum, 
enginn annar getur endurleyst hann. En með vondri breytni fjar- 
lægir maðurinn sig frá guði. Kenning kyrkjunnar, að Ksistur 
endurleysi menn með dauða sínum, eða borgi með lífi sínu fyrir sök 
syndarans,— scgja unitarar og sýna fram á, að umhverfi öllum rétt- 
lætishugmyndum, sp)illi hugarfari manna og sé svívirða og niður- 
læging á guði. 

Biblían cr sumpart saga Gyðingaþjóðar, sumpart skáldskapur 
og sumpart safn goðsagna og þjóðsagna. 

Jesús Kristur var maður, sonur þeirra Jóscps og Maríu, góður 
maður og elskulegur en ekki guð. Ilann getur lmft áhrif á oss með 
kcnningum sinum og eftirdæmi, en ekki endurleyst oss fremur en 
vér getum endorleyst hver annan. 


102 — 


GILDI GAMLATESTAMENTISINS. 

(Athugasemclir við “Aldamót” 1893.) 


Framh. 

Svo f'er sóra Friðrik að verja forherðing Faraós, en það er eins 
og hánn haii ekki gáð að aðalstaðnum, sem talar um það, og scm hér 
er tilfærður að ofan. Hann talar um, að Faraó hali forhert sjálfur 
hjarta sitt, áður en drottinn átti þar nokkurn hlut að máli, en þaðer 
rangt með farið. Því að fyrst þegar forhcrðing þessi kemur til orða 
í 1. kap., 21 v., þá er Móses ekkcrt farinn að eiga við Faraó. Guð 
er þá að skipa lionum á stað til þess, og segir honum: “en ég mun 
láta hjarta lians harðna, svo að hann láti ekki þjóðina lausa.” Þá 
veit Faraó ekkert um, að ísraelsmenn ætli nokkuð í burtu. Svo 
fer Móses til hans og reynir, að fá Gyðinga lausa, en þá er Faraó 
svo þrályndur, að hann vill ekki sleppa þeim, einmitt af því, að guð 
gerði þetta scm hann var búinn að lofa Móses, að láta hjarta hans 
liarðna. Svo láta þeir guð og Móses eina pláguna dynja yfir á eftir 
annari, og í sama kap., í), 34, forherðr bæði hann og þjónar hans 
hjörtu sín svo, að þcir leyfa ekki Israelsmönnum að fara. Náttúr- 
lega af þessari sömu ástæðu: guð var búinn að lofa því löngu áður 
að láta hjarta Faraós liarðna, og hann efndi það, lét hann harðna 
við liverja plágu. 

Þá fer séra Fr., á bls. 3(i í fyrirlestrinum að verja það, að vér 
segjum, að guð gamlatestamentisins só hefnigjarn og þyrstur í blóð. 
Vér segjum þetta, fullyrðum það og stöndum við það livar sem vera 
skal. En séra Fr. er að reyna að lakka yfir það. Hann segir svo 
drýgindalega, að það sé hægðarleikur, að svívirða sannleikann í 
einni setningu, og meinar efiaust að vér gerum það. Hann tekur 
þó fram sum af dæmum þessum, sem vér segjum og sönnum að sýni 
að guð gamlatestamentisins sé liefnigjarn. Það var ómögulegt að 
komast hjá því f'yrir hann, þau voru svo alkunn. T. d. þegar Jósúa 
fór herskyldi yfir Kanaansland, brendi borgirnar, deyddi mennina, 
risti þungaðar konur á kvið, og sagði að það væri drottins boð, að 
þeir yrðu að drepa alt. Hann var þó drottins fulltrúi þarna, Jósúa 
gamli. Eða þegar Samúel í nafni drottins býður Sál að fara i móti 
Amalekítum og ‘.‘drepa svo mann sem konu, barn sem brjóstmylking, 
uxa sem sauð, úlfalda sem asna.” Það er nú ótvíræðlega meiningin 
hjá séra Fr., að þegar vér tökum þetta fram, sem dæmi upp á hinn 
blóðþyrsta og hefnigjafna gyðingaguð, þá “séum vér að svívirða 
sannleikann.” En í sörnu andránni, (á bls. 37) viðurkennir hann þó 



— 103 — 


þefcta alt saman eins og vér, þar eð hann segir, að þjóðirnar séu að 
framkvæma dóma. drottins. Það skyldi stórlega hryggja mig, ef að 
nokkur maður, sem vcitir þessu athygli, gæti verið svo einf'aldur og 
heimskur, að sjá ekki þetta. Séra Fr. segir, að þetta séu dómar 
guðs, en þá er hann búinn að segja, að guð só valdur að þessum 
verkum þjóðanna og mannanna. Ilann hcfir skipað þeim að fremja 
þessi verk. Vér höfum sagt og segjum enn, að ritningin segi, að 
þeir hafl gjört þetta samkvæmt skipun guðs. Okkur kcmur þarna 
alveg saman, en sá er munurinn, að séra Fr. segir, að vér séum að 
svívirða sannleikann, þar sem vér tökum bókstaflega eftir ritning- 
unni, og það sem meira er, vér berum fram einmitt hið sama og hann. 
Það þarf sannarlega lúþerskt rétttrúnaðarhöfuð til þess, að geta 
sannfærst af þessum framburði söra Fr. 

Næst getur hann þess, (bls. 38) “að þjóðflokkar þeir, sem ísra- 
elsmenn útrýmdu, hafi fylt mæli synda sinna á barma.” Eg skal 
nú ekki yrðast um það, en hvað höfðu börnin gjört í móðurlífi, að 
guð Gyðinga skyldi láta þessa sína dskulegu útvöldu þjóð, Gyðing- 
ana, stytta þcim aldur ? Iívað höfðu skepnurnar g'jört, úlfaldarnir, 
uxarnir, lömbin og sauðfénaðurinn, að guð skyldi skipa Gyðingum 
að hef'na á þeim ? 

Ef' að vér nú iítum til þeirrar kenningar kyrkjunnar, að heim- 
urinn sé einlægt að spillast, þar setu hinir fyrstu menn voru sak- 
iausir og sælir, liöföu fulla þekkingu um guð, sem eðlilega kom af' 
því að þeir töluðu við hann, eins og vér skeggræðum hver við ann- 
an, voru syndiausii', siðferðisgóðir, í alla staði elskuleg guðs börn, 
en svo smáversnuðu þeir, þar til guð afmáði þá í fióðínu góða, og 
um leið allar lifandi skepnur á jörðunni, nema það sem með Nóa fór 
í örkina. Svo smáversnaði heimurinn aftur, og á dögum Gyðinga 
er hann orðinn svo spiltur, að guð er farinn að senda út þjóð einatil 
þess að slátra mönnum. En nú segja klerkar að heimurinn fari enn 
æ versnandi. IIví hélt guð ekki áf'ram að af'má mennina af jörð- 
unni, fyrst hann var byrjaður á því ? 

Séra Fr. segir “að hjá þessum þjóðum hafl afguðadýrkunin ver- 
ið komin á sitt liæsta og hryllilegasta stig.” En var þá engin af- 
gUðadýrkun lijá öðrum þjóðum ? Var ekki afguðadýrkun í Kína, 
hjá siberisku þjóðunum, hjá indversku þjóðunum, persnesku þjóð- 
unum, grísku þjóðunum, rómversku þjóðuiium, norrænu þjóðUnum, 
Afríkuþjóðunum, Amerikuþjóðunum ? Var eklci Astarte dýrkuð 
víðar, en á þessum litla bletti, þar sem Gyðingar voru að myrða og 
drepa ? Veit ekki séra Fr., spyr ég enn f'remur, að einmitt í biblí- 



— 10-1 


unni sést vottuv um leifar af Phallus-dýrkun Gyðinga ? (sjá 1. Mós., 
24., 2. og 9. v.; 2. Mós., 4., 24.—26. v.; umskurn Gyðinga og víðar). 
Er það ætlun séra Fr., að siðir Afríkuþjóðanna og trúbrögð liaíi ver- 
ið mikið mildari, en þessara þjóða, sem Gyðingar brutu undir sig ? 
Eða þjóðanna hér í Mið-Ameríku ? Eftir því hefði guð átt að slátra 
þeim lika. Og cf vér lítum til þess, hvernig höfðingjar Gvðinga 
höguðu sér, hví lct hann ekki reiði sína bitna á þeim sem öðrum ? 
Hann segir, að hvað eftir annað hafl ísraelsmenn verið varaðir við 
glæpum lieiðingjanna; en rná ekki segja það um allar þjóðir ? Eru 
ekki þcss konar aðvaranir í biblíum allra þjóða, bæði teltnar skýrt 
og ijóst fram í orðum, og svo í verkum, sem sýna hið illa í viðbjóðs- 
Jegri mynd ? Eða hvernig voru þeir hórkarlinn Salómon gamli og 
ræningjahöfðinginn Davíð ? Yar það siðgæði hjá Salómon að hafa 
svo margar konur, að þær ætluðu að gera út af við hann; hann verð- 
ur þreyttur og uppgefinn á öllu saman og hrópar: “mikill hégómi, 
alt er liögómi!” Eða Davíð, þegar hann lætur hertaka borgina 
Eabba og aðrar borgir Ammonssona og lætur, eftir ritningarinnar 
eigin orðum, lima fólkið í sundar með öxum og sögum og járnherf- 
um (sjá 1. Kron., 20., 3.) og mörg önnur frægðarverk Davíðs kon- 
ungs, mannsins cftir <juðs lijarta. 

Sumir af þessum, sem drottinn var þarna að hegna, voru óvita 
börn ; hann er þá að hegna fyrir annara syndir, og allur fjöldi þess- 
ara syndara að minsta kosti ekki verri en Gyðingar, þessi guðs út- 
valda þjóð. Að fara að verja þetta með þvi, að það séu dómar guðs, 
bætir ekkert úr. Það sem vér segjum er einmitt það, að þessir dóm- 
ar séu hryllilegir, séu mótstríðandi kærleikanum, að þeir beri vott 
um grimman og- hefnigjarnan guð. Hann hefnir stundum á þjóð 
fyrir syndir, sem forfeður þeirra höfðu drýgt fyrir 400 árum ; er það 
réttlæti ? En hvað það snertir, að vér förum með lygar, þar sem 
vér berum fram einmitt það sama og séra Fr. játar, þá ætti hver mað- 
ur að sjá hve barnaleg sú ásökun er. Eg ætla ekki að fara lengra 
út í þetta að sinni, en ef að þessu verður svarað, er hér efni í miklu 
meira. 

Svo (á bls. 40) getur séra Fr. um Sódóma og Gómorrha. Hann 
hefii' þar augsýnilega sömu trú og Kristui'. En Kristur trúði því, 
að eldi og brennisteini hefði rignt af himni yfir Sódóma og Gómorrha 
(sjá Lúk. 17., 29.) Kristur trúði og, að Jónas hefðhverið í kviði 
hvalfiskjarins þrjá daga og þrjár nætur (sjá Matth. 12.) En þettaer 
sólarsaga, sem kemur fyrir allstaðar að heita má um heim allan, og 
merkír sólstöður á vetri. Þeir sem ekki hafa séð þessi þrennisteinsský 



— 105 


eru flcstir vantrúaðir á þau. Ög engu síður munu flestir andlega 
heilbrigðir menn brosa að þessavi barnalegu ‘tröllasögu’ um Jónas í 
hvalsmaganum. Þeir, þessir makalausu ‘innblásnu’ biblíuhöfundar, 
hefðu átt að hafa söguna á hinn veginn, að láta Jónas gamla gleypa 
hvalinn, synda með hann til lands og ganga svo með liann upp aliar 
Efratssléttur, upp Tigrisárdalinn og spú honum svo á strætum Ninive- 
borgar ! Það hefði þó alténd verið kraftaverlc, sem í frásögur var 
færandi. 

Þá kemur nú (á bls. 40) þetta merkilega hjá sér Fr., scm mér er 
ómögulegt að skiija í, hvcrnig sem ég velti því fyrir mér. Það er, 
þegar hann fer að taka upp þessa gömlu gatslitnu staðhæflng, að 
hegning syndarinnar sé dauðinn. Yér vitum að ritningin segir það ; 
Páll postuli segir: “að eins og syndin sé fyrir einn mann komin inn 
í heiminn, eins sé dauðinn kominn íyrir syndina.” Kyrkjan byggir 
meginið af sínum kenningum á þessu sem undirstöðu; cn mér fanst 
og flnst einlægt, að þeir ættu að fara I felur mcð þessa undirstöðu, 
og ég skil ekkert í því, að séra Fr. skildi fara að draga hana fram. 
En hann heflr eflaust verið nauðbeygður til þess. Eg skil ekki í því 
að maður, sem þó heflr hlotið að læra eitthvað í náttúrufræði, sem 
heflr hlotið að fá einhverja, þó kannske óijósa busahugmynd um 
jarðfræði, skuli leyfa sér að segja það nú á dögum, að dauðinn sé í 
heiminn kominn fyrir syndina. Börnin okkar, sem ganga á alþýðu- 
skólana, vita, að þetta er bara bull og ósannindi. Eg hefl oft verið 
að brjóta heiiann um þetta. Er maðurinn svo ófróður, að hann viti 
ekki hvernig þessu er varið ? Nei, það þykir mér ekki líklegt. Séra 
Friðrik og þeir flestir, sem þessu haida fram, eru of skynsamir monn 
til þess. Er það af því, að þeir viiji vísvitandi bleldija almenning ? 
Mér gengur illa að trúa því. Eða er það af því, að þeir ætli, að almenn- 
ingur sé bættari með því, að vita hið ranga í stað hins rétta, og svo 
hugsi þeir, að ósannindin fyi'irgefist, af því skrökvað sé í góðum til- 
gangi ? Eg held það sé einhvern vegin á þá leið, og þykir mér leitt, 
en ég vil taka þá skoðunina, sem í mínum augum er einna skárst 
fyrir þá sjálfa. 

Það er búið að margsegja það og sýna, að vér vituin það vel, að 
dauðinn var í heiminum löngu, löngu áður en nokkur maður var í 
lionum scm synd fremdi. Alt eðli dýranna er cinmitt bygt á dauð- 
anum; líkami þeirra er allur bygður á dauðanum. Maðurinn er 
sömuleiðis þannig gerður, að líf hans alt og tilvera byggist á dauð- 
anum. Ilann getur ekki iifað nema hann deyði dýr og grös, hann 
þarfnast þess óumflýjanlega til þess að halda við lífsaflinu. Svo er 



— 106 


líkami hans daglega að deyja. Dauðu efnin flytjast burtu en önnur 
ný koma í þeirra stað. Véí’ vitum það, að þúsundum ára. kannske 
liundrað þúsundum eða millíónum ára, áður on hinn fyrsti maður 
fæddist, var þetta fyrirkomulag á jörðu, að dýrin lifðu á grösunum 
og á öðrum dýrum. Iívalurinn lifði á síld, rándýrin á öðrum dýrum. 
Vér vitum það, að þau lií'ðu þannig, að dauðu efnin í líkama þeirra 
eyddust og fluttust burtu, því að dauðinn í sjálfu sér, þessi daglegi 
dauði hinna lifandi skepna, er að eins efnabreyting, er eitt atriðið í 
lögmáli því, or gerir, að nokkur skepna getur lifað. En scra Er. og 
klerkar yfir höfuð, er einiægt að reyna að berja inn í menn þcirri 
rammvitlausu kenningu, að maðurinn hafl verið fullkominn í fyrstu. 
Þeir ættu þó að vcra búnir að veita því cftirtekt, að kenning sú er 
orðin athlægi barnanna auk heldur hinna eldri, sem meira vita. Og 
þetta er einn hornsteinninn undir kenningum kyrkjunnar ! Er það 
ekki undarlegt, hvernig menn eru gerðir ? 

Svo segir séra Fr., að aldrei hafi guðlcg mildi opinberast á jafn 
dýrðlegan hátt, eins og þegar guðs eingetinn sonur gekk í dauðann 
fyrir mennina.” Já, það cr nú svo, en ckki erum vér honum alveg 
samdóma þar. 

Látum oss nú sjá. Mennirnír höfðu syndgað svo mikið, þeir 
voru orðnir svo vondir og óguðlegir, að guð sjálfur réði ekkert við, 
liann sá lengi, lengi engin ráð til að hjálpa þeim. Hann var orðinn 
þeim svo reiður, að hjarta hans brann af heif'tarfoga til þeirra þess- 
ara syndara, hann þurfti að sætta þá víð sig; en svo segir kyrkjan, 
að hann hafl engin önnur ráð séð til þess, en þau, að taka besta og 
elskiilegasta soninn sinn, pína hann og lífláta, til þess að geta fyrir- 
gefið syndurunum, svöllurunum, þjófunum, morðingjunum, lygur- 
unum. Sumir fara jafnvel svo langt, að segja, að hann hafi tekið 
sjálfan sigog pínt sig til þess að fyrirgefa syndurunum. En þaðer 
þá skrítið, að þeim skuli aldrei hafa komið það til hugar, að væri 
svo, væri guð að pína sjálfan sig, þá væl’i hann að rcfsa sjálíum sér 
fyrir eitthvað, scm hann annaðhvort hefði gjört eða ógjört látið. 

Hver sem nokkuð hugsar út í þetta, getur cidvi annað cn hrylt 
við mönnum þeim, sem þannig er varið, sem hafa þá réttlætishug- 
mynd, að til þess að fyrirgefa syndurunum, til þcss að verða afreið- 
ur, þurfi guð að taka elskulegasta barnið sitt, pína það og slátra því. 
Vér skulnm hugsa oss álíka dæmi hjá mönnum. Það er maður cinn 
sem á nokkur börn og clskar þau heitt og innilega, en þó eitt þeirra 
mest af ölium, enda er það allra elskulegasta barn, hugljúfi allra, 
sem það þekkja, gott, siðsamt og ástúðlegt í alla staði. Nú kemur 



— 107 — 


einhver fantur sem lýgur og stelur, myrðir mcnn og deyðir, liann 
gerir manni þessum alt ilt, sem hann getur, svívirðir dætur hans og 
deyðir sonu hans; bann nær þessu eiskulega barni hans á sitt vald 
og kvelur það og pínir. Faðirinn reiðist ákaíiega þessum aðförum 
öllum, en í stað þcss að refsa þcssum illvirkja, þá stekkur hann í 
bræði sinni á þennan elskulega son sinn, lemur hann, kvelur liann 
og pínir og að lokum krossfestir hann, — alt til þess að geta fyrir- 
gefið hinum seka. Sonur hans var búinn að þola hörmungar af 
hendi illvirkjans; meðferðin á sýstrum hans, dauði bræðra hans, 
þetta lág þungt á honum, og sjálfur hafði hann verið kvalinn og 
píndur. En í stað þess að rétta við hluta hans, tekur þessi elsku- 
legi faðir hann, kvelur hann og pínir og líflætur að lokum, til þess 
að geta fyrirgeflð illvirkjanum. Er nú, spyr ég, nokkurt vit í öðru 
eins ? Hvernig í ösköpunum getur nokkur maður hugsað sér að 
verj'a þetta ? 

Meira næst. 


RITYISSA BIBLÍUNNAR. 

Kftir €. K. Waite. 

Það er nú búið að sýna fram á svo mikla ósamkvæmni, villur, 
siðieysi og barnaskap í bókum gamlatestamentisins, að jafnvel allur 
þorri liinna “rétttrúuðu” manna fælist þær sem heitan eldinn og 
snýr sér undan, þegar á þær er minst sem guðdómlegan innblástur. 
Þeir flnna það, að þeir geta ckki varið þær, geta ekki haldið þcim 
uppi lengur. En í stað þess snúa þeir sér að nýjatestamentinu og 
ætla sér að halda í það dauðahaldi, livað sem á dynur; þar segjast 
þeir fá hið guðdómlega orð, þar sé uppruni trúarkenninganna, þcss- 
ar bækur séu áreiðanlegar sem guð sjálfur. 

Ef að hægt væri að sanna það, að bækur þcssar, einkum þó 
guðspjöilin, vairu skrif'aðar af postulunum eða á dögum þeirra, þá 
gæti það að vísu ekki sannað trúarsetningar kyrkjunnar, cn það 
gæti gert þær að minsta kosti líklegar. En sé því nú svo varið, að 
ekki sé liægt að sanna þetta, og cf að jafnvcl ástæður og líkur allar 
benda til, að postularnir hafl ekki skrifað bækur þær, sem þeim eru 
eignaðar; ef að flest — ef ekki alt — bendir á, að þær séu ritaðar 
einum 100 árum seinna, þá sér hver maður, að grunnurinii er allur 
fallinn undan þessari rétttrúnaðarbyggingu kyrkjunnar. 



— 108 


Þeir halda fast í þetta klerkar, og segja að vitnin séu bæði möi’g 
og áreiðanleg, sem sanni gildi bókanna, og alþýðan trúir þessu, af 
því hún veit ekki betur; maður getur sagt, að hún viti eiginlega 
ekki neitt í þessu tiliiti. 

Prófessor Stowe, kyrkjumaður, segir t. d. í bók sinni (“Origin 
and History of the Bible, Hartford 1868), að “vicnin um gildi nýja- 
testamentisins frá fornum tímum séu 100 manns.” Þetta ætti nú að 
vera nægilegt fyrir liverja bók, en nú skulum vcr líta yfir málið frá 
rótum. Og þá er fyrst að gæta að þessum fornu ritum. 

Fyrir 1849 voru hin elstu frumrit nýjatestamentisins þessi: 

A. Codex Alexandrinus. Sendi Cyrill yflrbiskup í Alexandríu hann 
til Englands árið 1627, og- ætla menn að hann hafi ritaður verið 
á árunum 325—350 e. K. 

B. Codex Vaticanus í Vatican-bókasafninu í Róm. Ætla menn, að 
Bessarion, grískur kardínáli, hafi fiutt hann til Ítalíu snemma á 
15. öld. Eldri telja og flestir hann, en hinn fyrri, frá því um 
300 e. K., eða þar um bil. 

C. Codex Ephraim, nefndur eftir Ephraim hinum sýrlenska, og á hann 
að vera ritinn seinna en Codex Alexandrinus, eða eftir 350 e. K. 

D. Codex Beza, er Theodore Beza gaf háskólabókasafninu í Cam- 
bridge á Englandi árið 1581, en Beza fékk hann 1552 frá klaustri 
hins heilaga Irenaeusar í Lyons, og á hann fyrst að hafa ritinn 
verið nálægt 490 e. K. 

Þetta eru nú elstu handritin sem til voru fyrir 1849. En það 
ár ferðaðist Dr. Tischendorf til klausturs hinnar heilögu Katrínar á 
Sinaifjalli, og var það þá eitt sinn, að mu.nkur einn færði horum, 
lauslega bundið í klút, nokkur blöð af Septuaginta-handritinu (hand- 
rit af 70 manna þýðingu biblíunnar), handrit af öllu nýjatestament- 
inu, ásamt bréfi Barnabasar og köflum úr “Hjarðmánni Hermasar.” 
Doktorinn og vinir hans réðu sér nú ekki fyrir gleði og sögðu, að 
þetta væri hið fullkomnasta, elsta og besta handrit af nýjatesta- 
mentinUjS em þá hafði fundist. Qg um leið var því haldið fram, að 
ekki væri það neitt ólíklegt, að þetta kynni að vera handrit það, 
sem Eusebius hefði ritað í Alexandriu fyrir helstu kyrkjurnar að 
boði Konstantínusar. 

Eh þegar menn fóru að tengja handrit þetta við nafn Konstan- 
tínusar, þá gáfu þeir upp kröfu þá, að það væri hið elsta handrit, því 
að, svo framarlega sem það hafi verið ritað að boði Konstantínusar, 
þá liefir það ekki verið ritað fyr, en eftir árið 300, og þá er það 
yngra en V atican-handritið. 



— 109 — 


Þannig geta menn séð, að ekkert handrit nýjatestamentisins er 
til, sem menn gera kröfa til að sé eldra en árið 300. En hvaða þýð- 
ingu heíir nú þetta, og hvaða ályktun geta menn af því dregið ? 
Það iiggur í augum uppi, að saga nýjatestamentisins, fyrir árið 300, 
þolir ekki, að hún sé rannsökuð. Menn sjá það þá, að frá fyrstu og 
annari öldinni eftir Krist, er ekkert handrit til, og jafnvel ekki frá 
þriðju öldinni heldur. 0g meira að segja: enginn maður gerir 
nokkra kröfu til þess, að hafa séð handrit frá þessum tímum í mörg 
liundruð undanfarin ár. 

Ef að þessi handrit hafa verið til, hvar er þá skrá um það, og 
hvenær voru þau eyðilögð, hvar voru þau eyðilögð og hverjir voru 
það, sem gjörðu það ? 

Þá koma nú þessi 100 vitni. Yér skulum nú reyna að herða' 
upp hugann og líta framan í þessi 100 vitni Professors Stowes. 

Það er þá fyrst að spyrja að því, hvenær þau hafi lifað og rit- 
að þessi vitni ? Því að það er undir eins ijúst, að alt sem hinir síð- 
ari hafa ritað heflr verið hygt á því, sem hinir fyrstu hafa sagt og 
skráð. T. d. það, sem sagt var eður skrifað á fjórðu öldinni, lilýtur 
að hafa verið hygt á því, sem skrifað var á þriðju öldinni, og það 
sem skrifað var á þriðju öldinni, hlaut að hyggjast á því, sem skrifað 
varáannariöldinn, ogaftur það sem á annari öldinni var skráð, hlaut 
að byggjast á því sem skráð var á fyrstu öldinni eða hygt á munn- 
mælasögum. Menn geta skynsamlega ályktað það, að munnmæla- 
sögur fyrstu aldarinnar hafi verið skráðar hæði á fyrstu og annari 
öldinni og eftir það, að þær hafi verið afskrifaðar hvað eftir annað. 

Nú skulum vér fara þannig að og kasta úr þeim hinum seinni 
sem skrifað hafa upp eftir öðrum. En þá sjáum vér, að 32 af þess- 
um 100 vitnum skrifuðu eftir kyrkjuþingið í Niceu eða eftir 325 e. 
Iv. Þeir voru þessir : Ambrosius, Augustinus, Basilius rnikli, Cas- 
siodorus, Chrysostomus, Cyrillus frá Jerúsalem, Cyrillus frá Alex- 
andríu, Ephraim, Epiphanius, Euagríus, Gregor frá Nazians, Gregor 
frá Nissa, Hieronymus, Hilarius, Photius, Socrates, Sozomen, Theo- 
doretus, Eufinus og 13 aðrir. 

Hugsum oss prófessor Stowe fyrir rétti með sín 100 vitni til 
þess, að sanna ritvissu hóka nýjatestamentisins, og eru þessi 32 vitni 
í herhergi út af fyrir sig. Svo er kallaður fram sá, er merkastur er 
þeirra allra, Hieronymus, og leiddur upp á vitnapallinn, og farið að 
spyrja hann. 

Spurning: Hvar rituðuð þér þessar hækur yðar, sem síðan hafa ' 
orðið svo nafnfrægar í kyrkjunni ? 



Svar : Þetta frá árunum 375—400. 

Sp.: Hvaðan höfðuð þér þetta sem þér vitið um uppruna 
kristinnar trúar ? 

Sv.: Yér efuðumst aldrei um uppruna trúar vorrar. Vér 
liöfðum sönnunina í ritum kyrkjufeðranna Tertullians, Irenausar, 
Eusebiusar og margra annara; og svo líka í guðspjöllunum og öðr- 
um ritum, sem í gildi voru og lesin bjá söfnuðum vorum. 

Sp.: Voru þá nokkur rit til, sem ein höfðu inni aðhaldakenn- 
ingar þær, sem kristnin er bygð á ? 

Sv.: Nei. Á mínum dögum tókum við frarn yfir önnur rit, 
liin fjögur guðspjöll, sem biskuparnir Iiöfðu skrifa látið, og bréf þau, 
sem þeim fylgdu, en mörg önnur rit voru og mikils metin af söfnuð- 
unum. Eg lagði t. d. sjílfur út úr hebresku bók eina um barndóm 
Krists, seni menn voru mjög hrifnir af. 

Sp.: Trúðuð þér því. sem í bók þessari stóð ? 

Sv.: Ekki fyllilega. Satt að segja fanst mér vera of mikið til 
af þess liáttar ritum. 

Sp.: En hví voruð þér þá að þýða bók þessa ? 

Sv.: Eg gjörði það að beiðni biskupa tveggja, þeirra Chroma- 
tiusar og Heliodorusar. 

Sp.: Höfðuð þér nokkra sönnun fyrir, að það væri satt sein í 
þeim stóð, aðra en þá, að þær voru í gildi lijá söfnuðunum ? 

Sv.: Nei. 

Sp.: Höfðuð þér þá nokkra aðra sönnun fyrir þeim, en þá sem 
áður er-getið, og það, að kyrkjufeðurnir skrifuðu þær ogsögðu vera 
heilagan sannleika ? 

Sv.: Nei, vér leituðum ekki frekari sannana en þetta. 

Nú er sönnunum þessum fyrir gildi bóka nýjatestamentisins mót- 
mælt af þeirri ástæðu, að of' langt sé um liðið frá því bækurnar fyrst 
áttu að vera skrifaðar, og að þær séu samtíningur af sögusögnum er 
gengið hafa manna í millum; dómarinn fellst á þetta, oger því þess- 
um 32 vitnum vikið frá sem ógildum. 

Hinir 68 eru nú kallaðir fram, og mál þeirra vandlega skoðað, 
og kemur það þá í ljós, að 26 af þeim hafa lifað eftir árið 200, og er 
þeim vikið frá af sömu ástæðum og hinum 32. Af þessum 42, sem 
þá eru eftir, játar verjandi opinberlega, að 33 hafi lifað og skrifað 
ef'tir árið 100. Um þá segir dómarinn að hin sömn mótmæli gildi, 
og giltu við öll hin fyrri vitnin. Kveðst hann vilja lieyra hvað þeir 
segja, sem lifðu á fyrstu öldinni, og skrifuðu á fyrstu öldinni, þegar 



atburðir þessir gerðust, sem frá er skráð í guðspjöllunum, og þau 
segja að gerst hafi. “Hve mörg eru þessi vitni ?” segir dómarinn. 
Stowe: Níu. 

Dóm. : Hver eru nöfn þeirra ? 

Stowe : Apolloníus, Basilides, Celsus, Clemens frá Róm, Ilerm- 
as, Ignatius, Barnabas, Josephus og Papias. 

Dóm.: Látum þá koma fram til rannsóknar. 

Framhald. 


EINN KRISTUR ENN. 


Við og við eru einlægt að koma upp Kristar hér og hvar; nö 
hefir um tíma verið allmikið talað um Krist einn nýjan. Maðurinn 
neitir Francis Schlader í Nýju Mecico. Er hann mjög líkur í sjón 
og sagt er, að Kristur hafi verið. Hann smakkar ekki mat (á lík- 
lega við kjötmat) og gefur blindum sýn, lieyrnarlausum heyrn, hann 
læknar halta og bæklaða, og liuglireystir þá, sem sturlaðir eru og 
flytur þeim frið og ánægju. Eins og Kristur vinnur hann sér á- 
hangendur með góðum verkum; hann gerir þá að áhangendum sín- 
um og vinum, sem ofsækja hann og úthrópa sem svikara, bragðaref 
og vitfirring. í tvær vikur hefir hann nú ferðast um, og fylgja hon- 
um menn hundruðum saman; ganga sögurnar um lækningar hans 
fjöllunum hærra, og eru óskiljanlegar. Af engum þiggur hann fé 
fyrir lækningar sínar. Vex orðrómur hans óðum. Á mynd sem 
vér höfum séð at lionum, kemur hann fyrir sem góðlegur, skarpleg- 
ur maður, með hátt enni, mikið nef íbogið, nokkuð þunnleitur, al- 
skeggjaður, með hár á herðar ofan, klofið í miðju enni. Lækningar 
þessara manna eru margir nú á tímum farnir að ætla, að séu dá- 
leiðsla eða eitthvað þvílíkt. Þeir dáleiði mennina og noti ímyndun- 
araflið til þess að lækna þá. Svo ætta menn að verið hafi með 
margar lækningar Krists, enda strðfestist það, þegar rnenn gjöra hið 
sama nú á þessum vantrúariunar tímum, og hann gerðiáður fyrrum. 


Til sithngnnni'. — Ossværikært að vinir vorir, og einkum 
útsölumenn, vildu senda oss nöfn manna, sem líklegir mundu til að kaupa 
Dagsbhún, eftir að hafa kynt sér innihald hennar, og skulum vér þá senda 
þeim sýnisblöð ókeypis. Sendið oss nöfn sem flestra greindra, sjálfstæðra 
manna og kvenna. 


— 112 —■ ' 

AVARP 

TIL KAUPENDA DAGSBEÚNAR. 


Vór gotum.glatt alla kaupendur-Dagsbrúnar og aðra vini vora með 
því, að vinsældir blaðsins og kaupendafjöldi fer stöðugt vaxandi. 'vér 
liöfun ftmgið mjög ánægjuleg bréf um blaðið víðsvegar úr bygðum ís- 
lendtnga, og láta þeir bréfritarar allir, vndanickmngailausl, í ljósi ánægju 
sma yíir öllum frágangi á Dagsbrún, og óska henni besta gengis. — Vér 
viljum ekki ginna menn með neinum miður áreiðanlegúm loforðum, og 
]tví viljum ver að eins heita því, að halda blaðinu framvegis að minnsta 
kosti í eins góðu horfi og nú. 

Að eins fáir af kaupendum vorum hafa enn sent oss þessa árs and- 
výrði blaðsins, enda tæpast við því áð búast. En nú. brosa gnægðir og 
goðæii hvivetna við bændum sem bulausum, og vonum vér því, að kaup- 
endur vorir láti oss njóta þess lítillega, með því að greiða oss andvirði 
blaðsins fyrir yfirstandandi ár - einn dollar. Oss kæmi mjög vel ttð fá 
það sem allra fyrst, til þess að vér getum staðið í skilum með prentkostn- 
að og önnur útgjöld við blaðið. Ef vér hefðum nú í höndum þessa árs 
andvirði frá öllum kaupendum vorum, þá gætum vér nú þegar stækkað 
'Dagsbrún’ að mun. 


Eftirfylgjandi menn veita andyirði blaðsins móttöku fyrir vora hönd : 
Mr. G. A. Dalmann, Minneota, Minn.; Mr. Thorl. Thorfinnsson, Halison, 
N. D.; Mr. Björn Halldórsson og Mr. Brynjólfur Brynjólfsson. Mountain] 
N. D.; Mr. B. F. .Tósafatsson, Periibina, N. D.; Mr. E. II. Johnson, Span’ 
ishFork, Utah ; Mr. Gísli Sæ-múíidsson, Seattle, Wash.; Mr. Ásgeir J. 
Lindal, Victoria, B. C. ; Mr. Stephan G. Stephansson, Tindastóll, Alta ; 
Mr. Baldvin Helgason, Selkirk, Man. — Fleiri innköllunarmenn verðá 
auglýstir síðar. — Einnig má auðvitað senda peninga beint til M. Péturs- 
sonar, P. O. Box 305, Winnipeg, Man. 

Svo mörg eru þá þessi orð, ög viljum vér biðja alla góða drengi og 
velunnara ‘Dagsbrúnar’ að veita oss lið með því, að útvega oss nýja kaup- 
endur og áhvern annan hátt styðja að framförum blaðsius. 

Og svo óskum vér öllum frjálslyndum vinum vorum besta gengis 
og auðsællar uppskeru. 

Winnipeg, 26. Ágúst 1895. ' ÚUjdfvnefndin. 


Okeypis. — Nyjir, fynrframborg. kaupendur að ‘Dagsbrún fá 
ókeypis þessi fjogur mjög svo merkilegu rit: ‘Um þrenningarlærdóminn ’ 
‘Guð Gyðmga og guð knstmna manna,’ ‘Mótsagnir orþódoxíunnar’ efti’r 
Knstofer Janson, og ‘Unitara katékismus,’ eftir hinn merka orest Rev 
M. J. Savage. (Þýðingar eftir Björn heitinn Pétursson). 


Gefið út af Únítara^öinuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : Magnús J. Skaptason. 

538 Nþtré Dame Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : MagnúS Pétursson; 
601 Ross Ate., Winnipeg. 


Heimskpjngla Pbtg. & Publ. Co. 


